WicipediA 


Bwlgareg 


Iaith Slafeg Ddeheuol yw Bwlgareg. Heddiw iaith 
swyddogol Bwlgaria yw hi, ac, yn ôl cyfrifiad Bwlgaria 
2001, mae 6,697,158 o bobl yn siarad Bwlgareg fel 
mamiaith ym Mwlgaria (84.5% o'r boblogaeth). Ceir 
lleiafrifoedd Bwlgareg eu hiaith yn Wcrain, Gwlad Groeg, 
Twrci ac yn gyffredinol dros wledydd y Balcanau. Mae 
cyfanswm o 8-9 miliwn o bobl yn ei siarad. Ysgrifennir 
Bwlgareg â'r wyddor Gyrilig . Mae cyfnodion yr iaith yn 
dyddio i'r 9g, pan gynhyrchiwyd nifer o lawysgrifau ym 
Mwlgaria yn Hen Slafoneg Eglwysig, iaith lenyddol 
gyntaf y Slafiaid, wedi'i seilio ar dafodieithoedd Slafeg 
Macedonia a Bwlgaria. Parhaodd traddodiad llenyddol 
llewyrchus yn yr iaith yn y cyfnod Bwlgareg Canol (12g - 
15g), ond dirywiodd ei statws yn ystod rheolaeth yr 
Otomaniaid. Crëwyd iaith safonol newydd yn y 14g fel 
rhan o ddiwygiad cenedlaethol Bwlgaria. Mae'r iaith 
gyfoes yn wahanol iawn i Hen Slafoneg Eglwysig. Mae 
wedi colli'r system gymhleth o gyflyrau enwol oedd gan 
yr iaith honno, ac wedi profi nifer o gyfnewidiadau fel 
rhan o ardal ieithyddol y Balcanau sydd wedi dod â hi'n 
nes yn ei strwythur at ieithoedd o grwpiau eraill megis 
Groeg, Albaneg, Rwmaneg a Thyrceg. 


Cynnwys 

Orgraff 

Seineg a ffonoleg 
Morffoleg 
Cystrawen 
Geirfa 


Bwlgareg (B'b/irapc^n e3HK 
Bälgarski ezik) 

Siaredir 

yn: 

Bwlgaria 

Parth: 

De-ddwyrain Ewrop 

Cyfanswm 9.1 miliwn (Ethnologue (htt 
o p://www.ethnologue.com/sho 

siaradwyr: 
Safle yn ôl 
nifer 

siaradwyr: 

w_language.asp?code=bul)) 

{{{safle}}} 

Achrestr 

leithoedd Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Balto-Slafeg 

Slafeg 

Deheuol 

c 

Vi 

îtatws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Bwlgaria 

Rheolir 

Institiwt yr laith Fwlgareg (htt 

gan: 

p://www. ibl.bas.bg/index.htm), 


Academi Gwyddorau 

Bwlgaria (1/lHCTmyT 3a 
ö’b/irapc^n e3MK) 

Codau iaith 

ISO 639-1 

bg 

ISO 639-2 

bul 

ISO 639-3 

bul 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


Orgraff 


Defnyddir amrywiaeth ar yr wyddor Gyrilig i ysgrifennu Bwlgareg. Yr wyddor gyfoes (a gwerthoedd IPA y 
llythrennau) yw: 


A a 

B 6 

B B 

r r 

Aa 

E e 

>K >K 

3 3 

l/l H 

i/l v\ 

/a/ 

/b/ 

/V/ 

/g/ 

/d/ 

IeI 

/3/ 

/z/ 

/i/ 

/j/ 

K K 

/1 n 

M M 

H H 

O o 

n n 

Pp 

C c 

T T 

yy 

/k/ 

/1/ 

/m/ 

/n/ 

/o/ 

/p/ 

/r/ 

/s/ 

1X1 

/u/ 







O cJd Xx 14 14 Hh LLI uj L 4 14 "b "b b b K) K) 9\ n 

/f/ 1 x 1 /ts/ /tj/ /J/ /Jt/ /Y/, / 0 / /0 3/ /ju/ /ja/ 

Cyn diwygiad orgraffol 1945, defnyddid dwy lythyren ychwanegol, yat (t> t) /ae: / a yus fawr (ä /r) /5/. 
Defnyddid yus fawr i gyfleu'r un sain, schwa /0/, âtt. Defnyddir yat i gyfleu /a/ neu /e/ yn ôl ei safle yn y 
gair. 


Hen orgraff Orgraff newydd Ynganiad Ystyr 


6t/Tb 

6nn 

/bjal/ 

'gwyn (gwrywaidd)' 

6t nv\ 

6env\ 

/beli/ 

'gwynion (lluosog)' 

37RÖ'b 

3~h6 

/zvb/ 

'dant' 


Seineg a ffonoleg 


Morffoleg 


Cystrawen 


Geirfa 



Argraffiad Bwlgareg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/i 
ndex.php?title=Bwlgareg&action=edit). 


Eginyn erthygl sydd uchod am Fwlgaria . Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.or 
g/w/index.php?title=Bwlgareg&action=edit). 

Winadur Chwiliwch am Bwlaarea 
- 2-2 

yn Wiciadur. 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bwlgareg&oldid=3087433" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 17 Awst 2017, am 04:38. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 


































